WikipediA 


Wikang Malagasy 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang wikang Malagasi o Malagasy ( /maels 'C|aesi/;^ 
,mala'gasJ ) ay isang wikang Austronesyo at ang 
pambansang wika ng Madagasear. Sinasalita ito ng 
karamihan sa mga tao sa Madagasear bilang unang wika 
pati na rin ng ilang tao na may Malagasy na 
pinanggalingan sa ibang dako. 

Pag-uuri 


Ang wikang Malagasy ay ang pinakakanlurang miyembro 
ng Malayo-Polinesyo na sangay ng wikang pamilya na 
AustronesyoJ J) Ang kaibahan nito mula sa kalapit na mga 
Aprikanong wika ay nabanggit noong 1708 ng Olandes na 
iskolar na si Adriaan RelandJ 4 Ito ay may kaugnayan sa 
Malayo-Polinesyong mga wika ng Indonesia, Malaysia, at 
Pilipinas, at mas malapit sa mga wikang Silangang Barito 
na sinasalita sa Borneo maliban sa mga Polinesyong 
morponemiko nitoJ 5 ^ Ayon kay Roger Bleneh (2010), ang 
pinakamaagang anyo ng wikang sinasalita sa Madagasear 
ay maaaring nagkaroon ng ilang mga di-Austronesyong 
substrata 



Malagasy 

Sinasalitang 

Madagasear, Comoros, 

katutubo sa 

Mayotte 

Mga 

katutubong 

tagapagsalita 

18 milyon (2007)W 

Pamilyang 

Austronesyo 

wika 

- Malayo-Polinesyo 


■ Silangang Barito 


■ Malagasy 

Sistema ng 

Panitikang Latin (Alpabetong 

pagsulat 

Malagasy) 

Malagasy Braille 

Opisyal na katayuan 

Opisyal na 

wika sa 

Madagasear 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-1 

mg 

ISO 639-2 

mlg (B) 


mlg (T) 

ISO 639-3 

mlg - inclusive eode 

lndividual eodes: 

xmv (http://www.sil.org/iso6 


39-3/doeumentation.asp?id=xm 


v) - Wikang Antankarana 

bhr (http://www.sil.org/iso6 


39-3/doeumentation.asp?id=bh 


r ) - Wikang Bara 

bue (http://www.sil.org/iso6 


39-3/doeumentation.asp?id=bu 


e ) - Wikang Bushi 

msh (http://www.sil.org/iso6 


39-3/doeumentation.asp?id=ms 


h) - Wikang Masikoro 

bmm (http://www.sil.org/iso6 


39-3/doeumentation.asp?id=bm 





































m) - Wikang Hilagaing 
Betsimisaraka 

plt (http://www.sil.org/iso6 
39-3/documentation.asp?id=pl 
t) - Wikang Talampas na 
Malagasy 

skg (http://www.sil.org/iso6 
39-3/documentation.asp?id=sk 
§0 - Wikang Sakalava 
bzc (http://www.sil.org/iso6 
39-3/documentation.asp?id=bz 
cj_-Wikang Katimugang 
Betsimisaraka 

tdx (http://www.sil.org/iso6 
39-3/documentation.asp?id=td 

x) - Wikang Tandroy-Matahaly 
txy (http://www.sil.org/iso6 
39-3/documentation.asp?id=tx 

y] _- Wikang Tanosy 

tkg (http://www.sil.org/iso6 
39-3/documentation.asp?id=tk 

g|- Wikang Tesaka 
xmw (http://www.sil.org/iso6 
39-3/documentation.asp?id=xm 
w) - Wikang Tsimihety 

Lingg was pera 31 - lda- a 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 



Mga 

numerong 

desimal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

PAN, eirea 
4000 BK 

*isa 

*DuSa 

*telu 

*Sepat 

*lima 

*enem 

*pitu 

*walu 

*Siwa 

*puluq 

Tagalog 

isa 

dalawa 

tatlo 

apat 

lima 

anim 

pito 

walo 

siyam 

sampu 

llokano 

maysa 

dua 

tallo 

uppat 

lima 

innem 

pito 

walo 

siam 

sangapulo 

Sebuwano 

usa 

duha 

tulo 

upat 

lima 

unom 

pito 

walo 

siyam 

napulu 

ehamorro 

maisa/haeha 

hugua 

tulu 

fatfat 

lima 

gunum 

fiti 

gualu 

sigua 

manot/fulu 

Malay 

satu 

dua 

tigal 7 ! 

empat 

lima 

enam 

tujuh 

lapan 

sembilan 

sepuluh 

Habanes 

siji 

loro 

telu 

papat 

limo 

nem 

pitu 

wolu 

songo 

sepuluh 

Fijian 

dua 

rua 

tolu 

va 

lima 

ono 

vitu 

walu 

eiwa 

tini 

Tongan 

taha 

ua 

tolu 

fa 

nima 

ono 

fitu 

valu 

hiva 

-fulu 

Samoan 

tasi 

lua 

tolu 

fa 

lima 

ono 

fitu 

valu 

iva 

sefulu 

Maori 

tahi 

rua 

toru 

wha 

rima 

ono 

whitu 

waru 

iwa 

tekau 

(sinauna: 

ngahuru) 

Tahitian 

ho'e 

piti 

toru 

maha 

pae 

ono 

hitu 

va'u 

iva 

'ahuru 

Marquesan 

e tahi 

e 'ua 

e to'u 

e fa 

e 

'ima 

e ono 

e fitu 

e 

va'u 

e iva 

'onohu'u 

Hawaiian 

kahi 

lua 

kolu 

ha 

lima 

ono 

hiku 

walu 

iwa 

-'umi 

Malagasy 

iray 

roa 

telo 

efatra 

dimy 

enina 

fito 

valo 

sivy 

folo 


Kasaysayan 

Ang Madagasear ay unang tinirhan ng mga taong Austronesyo mula sa Karagatnin na Timog-silangang Asya 
na dumaan sa BorneoJ fi Ang mga migrasyon ay nagpatuloy sa unang milenyo, na nakumpirma ng mga 
lingguwistikong mananaliksik na nagpakita sa malapit na ugnayan sa pagitan ng wikang Malagasy at sa mga 
wikang Lumang Malay at Lumang Habanes ng panahong ito i 9 ^ 10 ] Sa malayong panahon, e. 1000, ang mga 
orihinal na Austronesyong naninirahan ay humalo sa mga Bantu at Arabo, kabilang ng ibaJ 11 ' May katibayan 
na ang (mga) hinalinhan ng mga Malagasy na diyalekto ay unang dumating sa katimugang kahabaan ng 
silangang baybayin ng MadagascarJ 12 

Ang Malagasy ay may tradisyon ng pasalitang sining at matulain na mga kasaysayan at mga alamat. Ang 
pinaka-kilala ay ang pambansang epiko, ang Ibonia, tungkol sa isang katutubong bayaning Malagasy ng 
parehong pangalanJ 13 ^ 

Mga sanggunian 


1. Mikael Parkvall, "Varldens 100 storsta sprak 2007" (The World's 100 Largest Languages in 
2007), in Nationaleneyklopedin 

2. Laurie Bauer, 2007, The Linguisties Student’s Handbook, Edinburgh 

3. Malagasy's tamily tree on Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=1767 
-16) 

4. New palaeozoogeographicai evidence for the settlement of Madagasear (http://www.rogerbienc 
h.info/Archaeology%20data/lndian%200cean/Blench%20final%20Azania%202007.pdf) 






5. Wittmann, Henri (1972). "Le earaetere genetiquement eomposite des ehangements phonetiques 
du malgaehe.” Proeeedings ofthe International Oongress of Phonetie Seienees 7.807-10. La 
Haye: Mouton.[l] (http://www.nou-la.org/ling/1972a-malgache.pdf) 

6. Bleneh, Roger; Walsh, Martin (11 January 2010). "The vocabularies of Vazimba and Beosi: Do 
they representthe languages of the pre-Austronesian populations of Madagasear?" (http://www.r 

ogerblench.info/Language/lsolates/Vazimba%20vocabulary.pdf) (PDF). 

7. In Kedukan Bukit inseription the numeral tlu ratus appears as three hundred, tlu as three, in 
http://www.wordsense.eu/telu/ the word telu is reterred to as three in Malay, although the use of 
telu is very rare. 

8. [2] (http://www.biomedcentral.com/1471-2164/10/605) Rieaut et alii (2009) "A new deep braneh 
of eurasian mtDNA maerohaplogroup M reveals additional complexity regarding the settlement 
of Madagasear", BMC Genomies 

9. Adelaar, K. Alexander; Himmelmann, Nikolaus (2005). The Austronesian Languages of Asia and 
Madagasear (https://books.google.com/books?id=5ilaMcmLWIMC&pg=PR14). Psyehology 
Press. ISBN 978-0-7007-1286-1. 

LO. Simon, Pierre R. (2006). Fitenin-drazana (https://books.google.com/books?id=MFsBYffWD48C). 
L'Harmattan. ISBN 9 78-2-296-01108-3 . 

Ll. Ferrand, Gabriel (1905). Les migrations musulmanes etjuives a Madagasear. Paris: Revue de 
l'histoire des religions 

L2. Serva, Maurizio; Petroni, Filippo; Volchenkov, Dima; Wiehmann, Soren. "Malagasy Dialeets and 
the Peopling of Madagasear". arXiv:1102.2180 (https://arxiv.org/abs/1102.2180). 

L3. Naka-arkibo (https://web.archive.Org/web/20110722072223/http://www.haisoratra.org/breve.php 

3?id_breve=529) July 22, 2011, sa Waybaek Maehine . 


"N Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedi 


a.org/w/index.php?title=Wikang_Malagasy&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wik[pedia.org/w/index.php?title=Wikang_Malagasy&oldid=1543422" 


Huling pagbabago: 08:28, 25 Enero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 


























